
ilánuðarrit til stuð'nings lcirlcju og lcristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. Icirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

ItlTSTJÓRI JÓN TSJAlíNASON. 

1 8. árg. WINNIPEG, ÁGÚST 1903. nr. 6. 


Út af „vísindunum“ enn. 

Herra Haraldr Níelsson kemr enn með grein í ,,VerSi 
ljós!“—Júní-bla5inu — á móti mér. Hann leitast þar viö 
aö svara grein minni um ,,Þekking og hógværÖ“, sem stendr 
í Marz-blaöi ,,Sam. “ Eg fæ ekki betr séö en að það svar 
hans hafi algjörlega misheppnazt, líklega helzt fyrir þá sök, að 
hann hefir þar tekið pennann í reiði. Manni dettr þar ósjálf- 
rátt í hug hinn alkunni íslenzki orðskviðr : ,, Sannleikanum 

verðr hver sárreiðastr. “ Eitt er víst, að það tekst engum að 
sanna ,,hógværð“ sína með öðrum eins ritmáta og hr. H. N. 
hefir viðhaft í þessu svari sínu. Og það er allsendis ólíklegt, 
að slíkar deilugreinir inæli með biblíu-,kritíkinni‘ og guðfrœð- 
inni nýju hjá kristnum safnaöalýð almennt. Mér persónu- 
lega er í þessari grein hr. Haralds brugðiö um lævísi, kær- 
leiksleysi, skori á umburðarlyndi, þekkingarleysi, leti, þrá- 
lyndi, drottuunargirnd, ófrjálslyndi, ofrkapp. Þetta er nú 
heilmikið syndai'egistr. En af því að það er alls ekki rökstutt í 
greininnh þá gef eg látið þaö liggja mér í léttu rúmi. Eg er 
alvanr slíkum brigzlum bæði frá kirkjulegum og ókirkjulegum 
ands tceS inigmii. F.n hr. Haraldi má virða til vorkunnar, þótt 
hann sé hörundsár ogjg.eti ekki í ofrhita geðshrœringanna stillt 
orð sín, því hann er énn ungr maðr, gengr enn með lærdóms- 
kreddum þeim, sem inn í hann hafa komizt á skólaárunúm, 
ómeltum eða óprófuðum í lífinu, og hefir nálega ekki fyrr en 
nú orðið fyrir opinberum mótmæluin. 



82 


Sakargiftirnar persónulegu í þessari deilugrein leiöi eg 
því hjá inér. Þaö er svo afar hætt viö því, aö meö því aö 
fara út í þá sálma leiöist hugir manna algjörlega burt frá 
aöal-efninu. 

En það er sumt annað í svari hr. Haralds, sein óhœfi- 
legt væri að eg gengi þegjandi fram hjá. 

Hann segir, aö , ,Sameiningin“ eöa eg hafi ekki hrundið 
röksemdum þeim, sem séra Jón Helgason hefir borið fram, 
fyrir hinum nýju kenningum um uppruna gamla testament- 
isins. Það er að því leyti satt, að það hefir ekki í blaði 
þessu, svo teljanda sé, nein tilraun verið gjörö til þess að 
hrekja þær kenningar á vísindalegan hátt. En þar á móti 
hefir af vorri hálfu all-skýrt verið sýnt frarn á, hve háskalega 
nærri þær kenningar gangi hjartanu í hinni kristnu trú vorri, 
hve hætt sé við að almenningr tnissi algjörlega trúna á mann- 
kynsfrelsarann Jesúm, ef þær skoðanir á biblíunni skyldi 
verða ofan á í kirkjunni. Líka hefir af oss verið á það bent, 
að hinum kirkjulegu vísindamönnum hafi marg-oft stórvægi- 
lega skjátlazt í ályktunum sínum og allar líkur fyrir því, að 
það, sem nú er kallað ,,niðrstaða hinna vísindalegu rann- 
sókna“ viðvíkjandi ritum garnla testamentisins og reynt aö 
prédika inn í lýö kirkjunnar eins og algildan guðlegan sann- 
leika, veröi innan skamms talið markleysa ; enn fremr, 
að þessum nýju kenningum sé sterklega mótmælt af inörgum 
vísindalega menntuðum guöfrœðinguin nútíöarinnar í öllum 
átturn kristninnar. Meira var naumast heimtanda af oss, ef 
nokkurrar sanngirni skyldi gætt. Eg játa það hiklaust, aö eg 
er því ekki vaxinn, að hrekja þær mótbárur gegn hinum guð- 
lega uppruna hinna helgu rita, sem hér er um að rœöa, á vís- 
indalegan hátt. En þótt eg væri það, myndi eg engan tíma 
hafa til þess, og ekkert rúm fyrir slíkt í þessu litla blaði. Það 
hafa líka verið bornar fram mótbárur í nafni vísindanna gegn 
hinum guölega uppruna Jesú Krists. Og þeir, sem það gjöra, 
heimta þær mótbárur hraktar á vísindalegan hátt. En það 
hefir enn aldrei tekizt og mun aldrei takast. Og þó höfum 
vér kristnir menn gilda ástœðu til að vefengja allar slíkar 
kenningar, hversu vísindalega sem frá þeim er gengið, og dœma 



83 


þær helber ósannindi. Ef hr. Haraldr Níelsson ímyndar sér, 
aö hann meö vísindalegum rökum geti haldið vörn uppi fyrir 
kristindómsopinberaninni, þá er það blátt áfrain barnaskapr. 
En þótt hann ekki geti það, þá ætti hann þó eins fyrir því að 
geta haldið . því hiklaust fram, sem eg líka tel víst að hann 
gjöri, að kristindóinrinn sé sannleikr. Þegar um málefni trú- 
arinnar er að rœða, þá koma til greina miklu sterkari sann- 
anir en þær, er vísindin hafa yfir að ráða. 

Það stendr líkt á fyrir oss nú í þessu deilumáli út af 
biblíu-,kritíkinni* nýju eins og forðum í sögunni um hólm- 
göngu þeirra Davíðs og Golíats. Sál konungr taldi það óhjá- 
kvæmilega nauðsynlegt og alveg sjálfsagt, að Davíð væri á 
líkan hátt hertýgjaðr og Fílistea-kappinn áðr en hann hætti 
sér út á móti hotium. Og svo fœrði hann hann í sinn eigin 
kyrtil, setti eirhjálm á höfuð hans og lét hann fara í brynju. 
En Davíð fann það undir eins, að þessi útbúningr myndi 
verða sér langt um of þungr og að eins til hindrunar. Hann 
var öllum slíkum flíkum óvanr og kunni ekki að bera þær. 
Þess vegna kastaði hann þeim frá sér og gekk fram á völlinn 
til einvígisins eins og honum var eðlilegast að vera, snögg- 
klæddr, berskjaldaðr, hlífalaus, — að eins með smalaprikið 
sitt eða göngustafinn og slönguna ásamt með smásteinum fá- 
einum, sem hann í snatri tíndi upp úr lœkjarfarveginum hjá 
hólmgöngusviðinu. Og þetta dugði. Hann skundaði fram á 
völlinn í drottins nafni, slöngvaði og hœfði risann í ennið, 
svo að hann þurfti ekki meira. Biblíu-,kritík* sú, sem séra 
Jón Helgason hefir verið að prédika fyrir löndum sínum og 
hr. Haraldr trúir á, samgildir Golíat gamla. Það er með ópi 
og eggjan skorað á oss aö ganga á hólm á móti þeim risa. 
En jafnframt er heimtað, að vér beitum samskonar vopnum 
og andstœðingrinn, lögum oss að öllu leyti eftir hans vopna- 
burði. Það er að segja : Hr. Haraldr og þeir félagar vilja 
troða upp á oss hinum ,,vísindalegu 11 verjum sínum í baráttu 
vorri á móti , kritíkinni‘, alveg eins og Sál tróð herklæðum 
þeim, er hann trúði helzt á, upp á Davíð. En eg læt engu 
slíku upp á mig troða. Þessi vísindalegu vopn eru ekki við 
mitt hœfi. Eg er mér þess meðvitandi, að eg kann ekki að 



8 4 


bera þau eða beita þeim. Og svo fleygi eg þeim. En eg 
legg ekki á iiótta fyrir Jíví. Eg treysti guöi. Og samfara 
því trausti hefi eg frá honum það vopn fyrir mig að bera, sem 
samgildir slöngu Davíðs. En það vopn er orð drottins sjálfs, 
hinn guðinnblásni boðskapr heilagrar ritningar, sein , kritíkin' 
er nú að óvirða, rýra og reyna til að gjöra að engu. Þannig 
útbúinn áræði eg að ganga fram á móti Golíat. Og þó að eg 
sé ekki eins hœfinn og Davíð, ekki neitt líkt því, þá er það 
hiklaus sannfœring mín, að kirkju Krists auðnast að leggja 
risa þennan að velli, en að eins með því sérstaka vopni, setn 
nú hefir verið bent á. Hann sjálfr, drottinn Jesús, bar aldrei 
neitt annað vopn fyrir sig í hólmgöngu þeirri, sem hann gekk 
út í á dögum hinnar jarðnesku holdsvistar sinnar gegn full- 
trúum vantrúarinnar og hjátrúarinnar meðal Gyðinga á þeirri 
öld. Og hann hefir ekkert annað vopn fengið lærisveinum 
sínum í hendr til varnar og sóknar í samskonar baráttu þeirra 
hér í heitni. 

Hr. H. N. kveðr það ósatt vera, að hinir íslenzku tals- 
menn ,kritíkarinnar* vilji,eins og eg sagðþþegja mótinæli þau 
öll í hel, sem komið hafa fram víðsvegar um lönd gegn hinum 
nýju skoðunum. ,,í því efni nœgir“—segir hann—,,að vitna 
í greinina Kirkjnleg barátta í Norvegi hér í blaðinu“(,, V. 1 .! “). 
Þar er átt við ritgjörð, sem ,,Verði ljós!“ hefir í síðustu tíð 
haft meðferðis um deiluna meðal Norömanna út af ,kritík- 
inni‘ og nýju guðfrœðinni. En sú deila brauzt í sínuin al- 
gleymingi út, þá er Heuch biskup tók til máls opinberlega í 
bókinni ,,Móti straumnum 11 , sem lesendr ,,Sameiningarinnar“ 
kannast vel við. Þvt þýddir kaflar úr því riti birtust hér í 
blaðinu í vetr, sem leið. En upphaf ritgjörðarinnar í ,,Verði 
ljós!“ um þessa norsku trúmáladeilu birtist ekki fyrr en í 
Apríl, mánuði seinna en sú grein mín í ,,Sam. “, sem hr. H. 
N. er nú að svara. Eg gat auðvitað ekki tekið tillit til þess, 
sem talsmenn , kritíkarinnar 1 á íslandi síðar meir kynni að 
láta til sín heyra, heldr að eins til þess, hvernig þeir höfðu 
komið fram ! liðnu tíðinni. Og á þeim tíma, er eg reit grein 
mína, lá allsendis ekkert fyrir frá þeiin félögum, er benti til 
annars en að þeir vildi þegja öll slík mótrnæli í hel. Hins 



85 


vegar gat eg þess um lei'ð, að vafalaust myndi það nú ekki 
lengr takast. Og þessi orð mín hafa rætzt. ,,Verði ljós!“ 
neyddist á endanum til aö láta það uppi, að mótmælin gegn 
,kritíkinni‘ og nýju guðfrœðinni innan lútersku kirkjunnar 
úti í löndum eru býsna sterk og koina frá ýmsum ágætustu og 
frægustu sonum hennar. 

En ,,Verði ljós!“ hefir gjört meira en að láta þetta uppi. 

I niðrlagi áminnztrar ritgjörðar í því blaöi um hina kirkjulegu 
biráttu í Norvegi stendr þetta: ,,Hvor stefnan (þ. e.: gamla 
eða nýja stefnan í gu'ðfrœði.nni) beri sigr úr býtum — um það 
skal engu spáð. Það má vel vera, að hvorug sigri hina og 
þessar tvær stefnur haldi áfram að standa hvor á móti annarri 
um langan aldr. Og það er ekki ólíklegt, að menn öðlist 
skilning á því með tímanum, að gott sé að stefnurnar sé tvær 

í kirkjunni,-önnur til þess að vinna að því, að 

kirkjan fylgist með tímanum, en hin til þess að varna því, 
að kirkjan víki út frá hinum eilífa grundvelli sínum. “ — Ilér 
er því í rauninni játað, að tnótmælin gegn stefnu þeirri í gu'ö- 
frœðinni, sem ,,Verði ljós!“ hefir aðhyllzt, sé og hafi veri'ð í 
mesta máta nauðsynleg. Þetta kalla eg fratnför frá því, sem 
áðr var í þeirri átt. Slæmt er, að kirkjan fylgist ekki með 
tímanum, en margfalt verra er þó, a'ö hún víki út frá hinutn 
eilífa grundvelli sínum. Hr. H. N. segir reyndar í þessari 
síöustu grein sinni á móti mér : ,,í mínum augum er enginn 

efi á því, aö nýju skoðanirnar í biblíurannsóknamálinu munu 
bera hærra hlut, því að þær fara með sannleikann. “ En eg 
tek það ekki alveg bókstaflega, enda vona eg, aö honum auðn- 
ist síöar betr en enn er orðið að sjá, hve hætt er við því, að 
sú stefna í guöfrœðinni, sem hann að undanförnu hefir talið 
hina einu réttu, verði mörgum óviðráðanleg freisting til hel- 
berrar vantrúar og kristindómsafneitunar. 

I vetr um nýársleyti bar hr. H. N. þá ósk fram, að eg á 
þessu ári mætti gjöra bragarbót, og virtust þau orð hans að 
eins verða skilin á einn veg, þannig, að hann óskaði, að eg 
einhvern tíma á næstu tólf mánuðurn snerist inn á þá skoðan 
biblíunni og biblfu-, kritíkinni ‘ viðvíkjandi, sem hann telr ó- 
yggjanda sannleik, og fœri að berjast fyrir þeirri skoðan í 



86 


roeöu og riti. Þá tók eg þaö fram, aö ef eg gjöröi það, þá 
trœöi eg undir fótunum aöal-greinina í grundvallarlögum 
kirkjufélags vors, þá grein, sem fastákveðið er um að aldrei 
verði breytt. En sú grein hljóðar svo : 

,, Kirkjufélagið trúir því, að heilög ritning—J>að er : 
hinar kanónisku bœkr gamla og nýja testamentisins — sé 
guðs opinberaöa orð og hin eina sanna og áreiðanlega regla 
fyrir trú manna, kenning'og lífi. “ 

Og f mesta bróðerni spurði eg hr. H., eftir að hafa bent 
honum á þetta óbreytanlega ákvæði í grundvallarlögum vor- 
um, hvort hann, þegar hann hugsaði sig vel um, vildi halda 
óskinni um bragarbótina áfram. Hálfvcgis hafði cg von um, 
að honum myndi skiljast fyrirhjálp þá, er þar veittist honum, 
að þessi ósk hans hefði verið lítt hugsuð og illa frambæri- 
leg. En sú veika von mín hefir því miðr oröið að engu. 
Því hiklaust segist hann þrátt fyrir þessa bending mína vilja 
halda ósk sinni um það, er hann kallaði bragarbót af minni 
hálfu, áfram. En hvernig gjörir hann nú grein fyrir áfram- 
haldi óskarinnar ? Hvernig rökstyðr hann það, að cg með 
góðri samvizku og án þess að svfkja kirkjufélag mitt í tryggð- 
um gæti í því máli, sem nú er um að rœða, skift um skoðan ? 
Hann gjörir það með því að lýsa yfir því, að hann — jafnvel 
hann — trúi því líka, að heilög ritning sé guðs opinberaða 
orð. Og óhræddr kveðst hann mundu geta skrifað undir þessa 
sérstöku grein í grundvallarlögum ísl. kirkjufélagsins hér. Þó 
hefir hann nú, þrátt fyrir þessa játning sína, veðr af því, að 
greinin sé ekki alveg eins orðuð og ætti að vera, því hann kýs 
heldr, að hún hljóðaði á þessa leið : ,,Kirkjufélagið trúir því, 

að heilög ritning- hafi aff geyina guðs opinberaða 

orð. “ Og hann staðhœfir, að vér allir prestarnír í vestr- 
íslenzka kirkjufélaginu leggjum engan annan eða meiri skiln- 
ing í greinina en þennan. ,,Því að margt af því, sem í gamla 
testamentinu er“,-—segir hann—,,kemr þeim ekki til hugar 
að telja guðs orð. “ Og hann spyr : ,,Hvernig geta þeir t. 
a. m. í alvöru haldiö því fram, að frásögurnar um alla bar- 
dagana í Jósúabók, Dómarabókinni og Samúelsbókunum — 
svo eg að eins nefni þessi ritin — sé guðs orð?“ Og enn 



§7 


frerar segir hann : ,,Það væri blátt áfram hlœgileg fjarstœöa 
aö láta sér detta í hug, aö þær (þessar bœkr) væri guös opin- 
beraöa orö frá upphafi til enda. “—Hér sést, hve mikiö er 
gefanda fyrir þá yfirlýsing hr. Haralds, aö hann trúi því, aö 
ritningin í heild sinni sé guös opinberaða orð og hann gæti 
því óhræddr skrifað undir hina umrœddu grein í grundvallar- 
lögum kirkjufélags vors. Hann sýnir það hér nokkurn veg- 
inn eins skýrt og veröa má, aö þaö er sitt hvaö að halda því 
frain, að biblían — gamla testamentiö og nýja testamentið — 
sí' guðs orð, og hinu, aö hún hafi aS geyma guös orð. 
Enda hefir þess mikla greinarmunar ávallt gætt í sögu 
kristinnar kirkju á öllum öldum. Þaö er og hefir jafnan verið 
eitt stórvægilegt atriöi í kristilegum rétttrúnaði kirkjulýðsins, 
bæöi presta og leikmanna, að ritningin sé í heild sinni guðs 
orö, ]iar sem skynsemistrúin svo nefnda hefir aftr á móti sí og 
æ haldið því fram, að ritningin hafi aö eins guös orö að 
geyma , sem auðvitað má líka segja um nálega óteljandi aörar 
bœkr. Og svo mikiö ætti hr. H. N. að geta skilið, aö grein 
þessi í grundvallarlögum vorum muni ekki út í bláinn vera 
orðuð eins og er, heldr af ásettu ráði, í þeím tilgangi að varna 
því, að hinn síðarnefndi skilningr á guðs orði, skynsemistrúar- 
skoðanin á biblíunni, geti í kirkjufélagi voru komi/.t að eða 
náð scr þar niöri. Hann ætti og sömuleiðis að trúa því, þeg- 
ar honum er sagt það, þótt hann hafi ekki vitað það áðr, að 
samskonar ákvæði stendr í grundvallarlögum allra lúterskra 
kirkjufélaga í heimsálfu þessari og víðar og víðar. I þeirri 
grcin höfum vér sannarlega fylgzt með tímanum. 

En hr. H. N. telr það hinn mesta barnaskap, að setja 
það í grundvallarlög nokkurs kirkjufélags, að einhverri grein 
þeirra mcgi aldrei breyta. Er þá ekkert í efni trúar vorrar, 
ckkert í kristindómsopinberaninni, sem vér, lærisveinar drott- 
ins Jesú, vitum með vissu um að stendr stöðmgt, óhagganlegt 
og óbreytilegt, hvernig sem veröldin veltist ? Höfum vér 
ekki guðlega trygging fyrir því, að Jesús Kristr hafi sagt 
satt, þegar hann kom með þessa yfirlýsing: ,,Himinn 
og jörð munu líða undir lok, en mín orð skulu ekki 
undir lok líða“? Og ef slík trygging er til, hví skyld- 


t 



um vér þá ekki hafa leyfi, nei, meira en leyfi, heilaga 
skyldu, til þess að taka það skýrt fram í grundvallarlögum 
kirkju vorrar, að sá félagskapr sé guðlegs uppruna og hafi 
þann sannleik rneðferðis, sem aldrei verði breytt ? Það er til 
þess að varna því, að kirkjufélögin villist út af hinurn eilífa 
grundvelli sáluhjálparsannleikans, að þau í Jesú nafni hafa 
ákvæðið óbreytanlega um guðs orð í lögum sínum. 

En er ekki slíkt ófrelsi ? Nei. Það mætti kalla það 
ófrelsi, ef allir væri neyddir til að vera í þannig löguðum 
kirkjulegum félagskap, án alls tillits til þess, hvort slík ákvæði 
trúnni eða guðs orði viðvíkjandi eru samkvæmt sannfœring 
þeirra eða ekki. En slík nauðung er ekki fyrir hendi. 
Menn geta látið vera að taka sér andlegt heimili í kirkju 
Krists. Landar vorir hér geta verið fyrir utan kirkjufélagið 
lúterska íslenzka. Þeir hafa fullt frelsi til aö halla sér and- 
lega að hvar sem þeim þóknast. En þeir, sem ganga í lög 
með oss, hafa að sjálfsögðu með því spori skuldbundið sig til 
að fylgja oss að málum og styðja trúarstefnu kirkjufélagsins. 
Breytist sannfœring einhverra síðar, svo að hún fái eigi sam- 
rímzt trúarjátning eða trúarskoðan kirkjufélagsins, þá hafa 
þeir fullt frelsi til að hverfa burt úr þeim félagskap. Og það 
ætti þeir að gjöra, og það hafa h'ka ýmsir gjört í liðinni tíð. 
En að menn standi að nafninu í einhverjum söfnuði þess með 
annarlegri trúarskoðan og sé að reyna til þess að koina henni 
þar að, það er blátt áfram óhœfa. Og lítt afsakanlegt er það 
af lúterskum guðfrœðingi að vilja styðja annað eins háttalag. 
Því miðr hafa eigi svo fáir af kennimönnum kirkjunnar á ís- 
landi, einkum á síðasta mannsaldri, viljað hafa fullt frelsi til 
þess að halda fram ýmsum lærdómum, sem með engu móti 
fá samrímzt lúterskri eða evangeliskri trúarjátning, enda hik- 
laust tekið sér það leyfi. Ekki hvað sízt fyrir þá sök hefir 
trúarmeðvitund íslenzkrar alþýðu svo stórkostlega ruglazt. 
Og þeim ruglingi er það samfara, að svo sorglega lítið er til 
af löghlýðni hjá mörgum löndum vorum við félagskap þann, 
er þeir tilheyra, einkum hinn kirkjulega félagskap, hér í 
frjálsu landi. 

Þó skjátlast hr. Haraldi Níelssyni meir en lítið, er hann 



8 9 


hyggr almenningsálitið í hinu lúterska kirkjufélagi Vestr- 
íslendinga svo bágboriö, a8 eg sem forseti félagsins gæti 
hindrunarlaust, ef eg að eins vildi, umhverft stefnu þess meö 
því aö neina burt greinina úr grundvallarlögunuin, sein lögin 
sjálf segja a8 aldrei veröi brej-'tt. Trú safnaöanna, sem 
kirkjufélaginu tilheyra, á biblíuna sem guös orö cr miklu 
sterkari en svo, aö eg eöa nokkur annar af prestunum hér 
gæti, þótt vér vildum, komiö slíku til leiöar. Slíkt har8- 
stjórnarvald er meö öllu óhugsanlegt aS komiS geti fyrir í 
nokkru sjálfstjórnanda kirkjufélagi. Og þótt eg væri nú 
dauör og hr. Haraldr kœrni hingaö vestr og vildi leita inn- 
göngu í kirkjufélag vort hér, j>á myndi hann reyna þaö, aö 
meö núveranda skilningi sínum á hinni óbreytilegu grein í 
grundvallarlögum félagsins yröi honum inngangan ekki eins 
auðveld og hann ímyndar sér. 

Jón njarnason. 


Hornsteins-lagning 

Fyrstu liítersku kirkju í Winnipeg. 

Sneinma á þessu ári varö þaö aS samþykkt í Fyrsta lút- 
erska söfnuSi í Winnipeg, aö hann skyldi á því sama ári reisa 
sér nýja, vandaöa og veglega kirkju á norövestr-liorni stræt- 
anna Nena og Bannatyne. Fimmtán manna nefnd, sem 
kjörin var til þess aö standa fyrir kirkjubyggingar-fyrirtœk- 
inu, réð sér byggingarmeistara, og eftir aö hafa komiS sér 
niör á því í sambandi viö hann, hvernig kirkjan skyldi verSa 
bæöi hið ytra og innra, auglýsti hún hina fyrirhuguðu hús- 
gjörS og tók svo beztu boðum, sem fengust, frá múrgjörðar- 
mönnum,trésmiSum,málurum o.s.frv. ,til aS framkvæma verkiS. 
Samkvæmt því er búizt viö, aS kirkjan muni kosta um 25 
þúsundir dollara. Henni mun síðar veröa lýst í ,,Sam. “ 

Fimmtudaginn 20. þessa minaðar fór fram hornsteins- 
lagningin í viSrvist fjölda fólks. 

Sú athöfn byrjaöi með því aS sungin voru þrjú fyrstu 
vers af sálminum 425 í sálmabókinni (,,Sem fuglinn hlúir 
hreiSri aö“); en seinustu orSin í þeim sálmsparti eru þessi: 



90 


, ,Því hún er byggö á hornstein þann, sem heitir Jesns 
Kristr. ‘ ‘ 

Þar næst var lesiö á víxl af presti safnaöarins og söfn- 
uðinum: 

Vor hjálp er nafn drottins, 

hans, scm gjörSi himin og jöríf. 
Hversu yndislegir eru þínir bústaðir, drottinn alls herjar! 

Mína sálu langar innilega cftir drottins forgarði. 
(Hans) grundvöllr hvílir á hinu heilaga fjalli. 

Drottinn elskar h/iff Síons fram yfir alla bústaSi fakobs. 
Glaör verö eg, þegar þeir segja viö mig: Látum oss ganga í 

hús drottins. 

Fœtr vorir cru (nú þcgar') í þímnn portuin, Jcrúsalcm. 
Ef drottinn byggir ekki húsið, þá erviöa smiöirnir til einskis. 
Ef drottinn verndar ekki staSinn, þá vaka verðirnir til ónýtis. 
Dýrð sé guöi fööur, syni og heilögum anda, 

svo scm var frá upphafi, cr cnn og verða mun um aldir 

alda. Amen. 

Síðan var biblíulestr : 

Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti: Vissulega 
er drottinn á þessum stað, og eg vissi það ekki ! Og ótta sló 
yfir hann, og hann sagöi: Þcssi staðr er óttalegr ! Hér er 
guös hús ! Hér er hliö himinsins ! 

Og Jakob stóð snemma upp unr morguninn og tók stein- 
inn, sem hann hafði haft undir höfðinu, og reisti hann upp til 
merkis og hellti viðsmjöri yfir hann. Og hann kallaði þennan 
stað Betel (guðs hús). 

Og Jakob gjöröi heit og mælti: Ef guð verðr með mér 
og varðveitir mig á þessari ferð, sem eg nú fer, og gefr mér 
brauö að eta og klæöir mig, og komi eg farsællega aftr heim í 
hús föður míns, þá skal drottinn vera minn guö; og þessi 
steinn, sem eg hefi upp reist til merkis, skal veröa guðs 

llÚS. -1. Mós. 28, 16—21. 

Þcss vegna segir drottinn hinn alvaldi svo: Eg hefi lagt 
undirstöðustein á Síons fjalli, prófaðan stein, ágætan horn- 
stein, fullkomlega skorðaðan. Hver sem við hann styðst, 
sá þarf ekki að óttast. —Esaj. 28, 16. 



9i 


Þér eruö þess vegna ekki frarnar gestir og framandi, 
heldr mcöborgarar hinna heilc'igu og heimamenn guös, byggöir 
yfir grundvelli postulanna og spámannanna, hvers hornsteinn 
Jesús Kristr er, sem öll hin samtengda bygging vex á til 
heilags musteris í drottni, og sem þér einnig eruö byggöir á til 
bústaöar guðs í andanum.—Efes. 2,19-22. 

Næst voru þessar bœnir fram bornar: 

Ó, herra guð, himneski faöir, þótt himnarnir rúmi þig 
ekki, þá er það þó vilji þinn að hafa hús á jöröu, þar sem 
bœn og lofgjörð í þínu nafni sé stöðugt fram boriti. Lít því 
náöaraugum þínum til þessa staðar; og eins og þú lézt fram- 
gengt verða hinni guðroekilegu ósk þjóns þíns Davíðs með 
því, er sonr hans Salómon reisti musteriö í Jerúsalem, svo 
lát einnig þá ósk hjartna vorra ná að rætast, að vér fáutn 
fullkomnað það verk, scm vér hér höfum byrjað,—fyrir Jesútn 
Krist drottin vorn. Amen. 

Ó, herra Jesús Kristr, þú sonr hins lifanda guðs, sem 
ert hinn útvaldi og dýrmæti hyrningarsteinn og hinn óhagg- 
anlegi grundvöllr kirkju þinnar, — vér biðjum þig: Lát stein 
þann, sem vér leggjum hér í þínu nafnþvera fasta undirstöðu. 
Og eins og þú ert sjálfr upphaf og endir, svo vert þú einnig 
byrjan, áframhald og fullkotnnan þess fyrirtœkis, sem vér 
höfum hafið hér þínu nafni til hciðrs og vegsemdar. Amen. 

Ó, herra guð, sem býr hátign þinni ævaranda bústað í 
söfnuði þinna heilögu, — blessa musterisgjörð þessa og lát 
hana farsælast, og veit, að vér fáum einnig orðið upp byggðir 
sem lifandi steinar og gjörzt andlegt hús og eilíft musteri 
dýrðar þinnar, — fyrir Jesúm Krist drottin vorn, sem með 
þér og heil. anda lifir og ríkir einn, sannr guð, um aldir alda. 
Amen. 

Þá var búið um hornsteininn á sínum stað eftir að í hann 
hafði verið látið í málmkassa það, setn í honum átti að vera, 
lýst yfir því, að hann—hyrningarsteinn Fyrstu lútersku kirkju 
í Winnipeg — væri nú lagðr í nafni guðs föður, sonar og 
heilags anda og um leið þrisvar á hann slegið með þar til 
gjörðri múrskeið úr silfri. 

Því var svarað af söfnuðinum syngjanda með þríteknu 
amen. 

Svo báru allir upphátt í einu fram drottinlega bœn, 
segjandi: Faðir vor, o.s.frv. 



92 


Þá las formaðr byggingarnefndarinnar, hr. Ólafr S. Þor- 
geirsson, upp skýrslu um þá hluti, er lagöir höföu verið í 
hornsteininn; en hlutirnir voru: nýja testamentið á íslenzku; 
passíusálmar Hallgríms Pétrssonar; sálmabókin; barnasálmar 
Valdemars Briem; biblían öll áensku; Sameiningin xvm, 5 
(Júlf 1903); Kennarinn vi, 8 (Ágúst 1903); Vcrði ljós! (Júlí 
1903); Tíöindi frá síöasta ársþingi kirkjufélags vors; Aldamót 
síöustu (1902); Lögberg frá 7. Maí meö lýsing á kirkjunni og 
myndum af henni; prentaö blaö sérstakt meö lesmáli á ísl. 
um kirkjuna og mynduin af henni, og annaö samskonar 
blaö á ensku; enn fremr skjal, þar sem á voru rituö nöfn allra 
núverandi embættismanna safnaðarins og félaga þcirra, er 
honum tilheyra (kvenfélagsins og bandalags unga fólksins), 
svo og kennara og bókavaröa suunudagsskólans (24 að tölu , 
og loks mannanna allra í kirkjubyggingarnefndinni. Á því 
hinu sama skjali var þess og getið, að fyrsti vísir safnaöar 
þessa væri frá árinu 1878 og hefði þá veriö nefndr Þrenning- 
arsöfnuðr, en hiö núveranda nafn sitt heföi söfnuðrinn boriö 
síðan 1884, og enn frcmr, að 1887 heföi söfnuðrinn komið sér 
upp kirkju (á suðaustr-horni strætanna Pacific Ave. og Nena) 
og haft hana til guðsþjónustufunda sinna ávallt síöan. 

Síðan voru rœöuhöld. Þeir séra Friörik J. Bergmann og 
séra Hans B. Thorgrímsen ffuttu sína rœðuna livor á ensku. 
Séra N. Steingrímr Þorláksson og séra Jón Bjarnason töluðu 
á íslenzku. 

Að ending var sunginn sálmrinn nr. 420 (,,Vor guö er 
borg á bjargi traust“) allr og séra H. B. Th. lýsti blessan yfir 
fólkinu. 

Prestr safnafnaðarins stýrði samkomunni og bar fram 
bœnirnar, en hinir prestarnir lásu hver sinn biblíukafla. Frú 
Lára Bjarnason lagði hornsteininn, og var henni fengiö það 
hlutverk af kirkjubyggingarnefndinni. Á hornsteininn er 
höggið: First Lutheran Church.—Icelandic.—A. D. 1903. 

Hátíöleg athöfn. 

Fyrsta sunnudaginn, sem séra Björn B. Jónsson prédik- 
aöi hér í Vestrheimssöfnuði eftir að hann kom heim af kirkju- 



93 


þingi, fói fram, auk venjulegrar guSsþjónustu, hátíöleg og 
gleöileg athöfn, sem eg álít rétt aS geta um opinberlega. 
Athöfnin var sú, aS fermd voru hjón, senr gift voru fyrir 
nærri fjórum árum og voru búin aö eignast tvo drengi. En 
þau höfSu enn ekki látiS skíra þá og voru sjálf ófermd. Fram- 
angreindan sunnudag gengu þessi ungu hjón fram aö altari 
drottins meö sinn drenginn hvort á handleggnum og staöfestu 
skírnarsáttmála sinn, og létu svo skíra drengina á eftir. 
Þetta fagra og lofsveröa dœmi finnst mér ætti aö veröa öðrutn 
til íhugunar og eftirbreytni. Að ætlan minni ríkir allt of víöa 
sá hugsunarháttr, aö fólk kann því ekki vel að láta staðfesta 
sig eftir aö þaö hefir náö fulloröinsaldri. En sú skammsýni 
og fásinna! Eins og maðr vaxi nokkurn tíma upp úr því að 
helga sig og líf sitt heilagri þrenning! — Guö gefi, að dœmi 
þetta verði mörgum hvöt til að feta sama veg og þessi ungu 
hjón gjörðu. 

Sigbjörn S. Ilofteig. 

Missíónar-ferðir. 

6 . Maí fór eg rneð C. N. brautinni vestr til Swan River 
að heimsœkja nokkra íslendinga, sem fyrir skemmstu hafa 
numið þar land í hinum fagra og frjóva Swan River-dal; en 
langt er á milli byggða þeirra, utn 20 rnílur. 

I hálfan mánuö feröaðist eg um meðal íslendinganna, í 
ágætis-yfirlæti, skírði nokkur börn (1 1 allsj, en fimrn sinnum 
héldum vér opinbera guösþjónustu-samkomu. — Meöan eg 
dvaldi þar mynduöu íslendingar söfnuö undir forustu Jóns 
Eggertssonar, í þeirri veru að tengjast kirkjufélaginu; og var 
áhugi þeirra fyrir kristindómi og íslcnzkri kristindómsfrœðslu 
svo almennr, að nálega allt fullorðið fólk tók þátt í safnaðar- 
stofnuninni. I þetta skifti fermdi eg ekki unglinga. Tíminn 
var álitinn of stuttr til uppfrœðslu; en það var ráðið, að biðja 
kirkjufélagsstjórnina aö sjá söfnuðinum fyrir prestsþjónustu 
að minnsta kosti einn eða tvo mánuði á komanda vetri. 

A austrleið—til Winnipegosis—staðnæmdist eg tvo daga 
hjá Grími Eyford í Ethelbert og skírði 3 börn þeirra hjóna.— 
Það er skaði, hve fjarri þessi hjón eru öllum öðrum íslend- 



94 


ingum, svo áhugamikil sem þau eru um v'elferöarmál lútersku 
kirkjunnar og allt íslenzkt. 

I Winnipegosis fögnuöu mér vinir, og beið eg byrjar í tvo 
daga meðal þeirra, prédikaði þá og skírði eitt barn. — Síðan 
fékk eg far norðr til Red Deer-tanga og hét ferðinni á fund 
Búa Jónssonar, því mér var áðr kunnugt um, hve innilegan 
hug þau hjón bera til kirkju og kristindóms. En þegar þang- 
að kom, var Búi og meiri hluti bœnda farinn í sumarver norðr 
rneð vatni, sem var mér hið mesta mein, því undir slíkurn at- 
vikum varð ekki komið við safnaðarmyndun. Tangabúar tóku 
mér forkunnar-vel, en mest ferðaðist eg þó á vegum Ingvars 
Ólafssonar; — hann er orðinn svo vanr að vera forkólfr frarn- 
kvæmda þar vestra. Það var svo að segja almenn ósk þeirra, 
sem eg átti tal við, að prestr dveldi hjá þeim tímakorn— 
helzt að vetrarlagi, þegar menn væri almennt heima og yfir- 
ferð væri góð — til þess að starfa að safnaðar-fyrirkomulagi, 
frœða börn og unglinga og ferma þá. I þetta sinni hafði eg 
stutta viðdvöl; — skírði io börn og prédikaði að eins tvisvar 
við guðsþjónustu-samkomur. 

Á austrleið fór eg af lestinni í Gladstone, og fékk þegar 
keyrslu upp til Big Grass, vitanlega fyrst og fremst á fund 
Jóns Austmanns. Þegar í stað fékk hann mér stjúpson sinn 
með eyki til þess að ferðast um byggðina; annars var það, 
,,eins og fyrra daginn“, að Big Grass-búar kepptust hver við 
annan að greiða fyrir mér og málefni mínu. Á trínitatis- 
sunnudag héldum vér guðsþjónustu-samkomu í húsi Kristjáns 
Jónssonar. Skutum svo á fundi undir forustu Jóns Árnasonar. 
Mynduðu þeir söfnuð með meira hluta búenda, viðtóku safn- 
aðarlög,völdu safnaðarfulltrúa—forseta Vigfús Þorsteinsson—» 
og ákváðu að tengjast kirkjufélaginu íslenzka. 

Þegar eg hafði lokið þessari ferð minni urn Big Grass, 
sem var sönn skemmtiferð, fór eg sem leiö lá til Winnipeg. 

Og þar með var lokið ársvist minni í þjónustu kirkjufé- 
lagsins íslenzka. — Hefi eg á því ári heimsótt flestar íslenzkar 
nýlendur í Manitoba, Assiniboia og Alberta o. fk, prédikað 
70 sinnum á opinberum guðsþjónustu-samkomuin, skírt 80 
börn, fermt 26 unglinga, og gjört fleiri prestsverk, sem fyrir 
féllu,—nema giftingar. — En vegna þess, hve víða eg hefi 
farið, hefi eg ekki getað sinnt sunnudagsskólunr og íslenzkri 
kristindómsfrœðslu, eins og eg hefði feginn viljað, — en ein- 
mitt þetta atriði er þó, ef til vill, aðal-starf prestsins og hið 
lang-þýðingarmesta í hinu íslenzka fríkirkjufélagi Vestr-ísl. 

Pétr Hjálmsson. 



95 


Skrifari kirkjufélagsins, séra Björn B. Jónsson, skýröi 
frá því á ársþingi þess hinu síöasta, að hann gæti ekki þá 
lagt fram skýrslu uin fólkstal í söfnuðunum, eignir safnaðanna, 
sunnudagsskólahald o. s. frv. Orsökin var sú, að þrátt fyrir 
ftrekaða áskoran hafði hann ekki fengið upplýsingar þessu 
viðvíkjandi frá sumum söfnuðunum. Búizt var þó við, að 
skýrsla sú gæti orðið til áðr en prentan gjörðabókar kirkju- 
þingsins væri lokið og yrði svo prentuð aftast í þeim ritlingi. 
En er til kom, var horfið frá þeirri hugsan, þv'í skrifara vantar 
enn nœgileg gögn frá ýmsum safnaðanna til þess að svo 
stöddu að geta búið út fullnœgjandi aðal-skýrslu. 

Nú er því skorað á embættismenn safnaðanna að annast 
framvegis betr skýrslur sínar en að undanförnu. Skýrslur 
yfir árið 1903 eiga að sendast kirkjufélagsskrifaranutn undir 
eins eftir nýár næsta. En í haust eiga söfnuðirnir fyrir 1. 
Nóv. að láta hann vita um embættismenn sína. Þá sendir 
hann þeim tafarlaust prentuð eyðublöð undir skýrslurnar. 

Gjöri nú allir söfnuðirnir svo vel, að taka þetta til greina. 
Það má rneð engu móti bregðast. 

Tíðindi frá kirkjuþinginu í Argyle voru alprentuð snemma í 
þessum mánuði og hafa eins og til stóð verið send til sölu 
þeim öllum, er á þinginu voru. Verð ritlingsins er 15. ct., 
og sé það sent annaðhvort forseta eða skrifara kirkju- 
félagsins. 

,,Kristileg safnaðar-starfsemi í Reykjavík“ heitir félag 
eitt, sem snemrna á ári þessu hefir orðið til í höfuðstað ís- 
lands. Markmið þess er að glœða kristilegt trúarlíf meðal 
safnaðarfólks þar í nánu sambandi við prest dómkirkjunnar. 
Aðal-forgöngumaðr þess fyrirtœkis er hr. Sigrbjörn A. Gísla- 
son, guðfrœðiskandídat, erindsreki ,,innri rnissíónarinnar“ í 
Danmörk. En forseti félagsins er dómkirkjuprestrinn, séra 
H. Jóhann Þorkelsson. Fyrirtœki þetta er nytsamlegt og lofs- 
vert og ætti að fá stuðning frá öllum guðfrœðingunum í 
Reykjavík, sem bera velferð kristninnar fyrir brjósti. 

Ymsa ritlinga hefir hr. Sigrbjörn gefið út í þeim tilgangi 
að hlynna að hinu góða málefni kristindórnsins. Og skulu 
þeir hér nafngreindir : ,, Um barna uppeldi ‘ ‘ eftir Otto Funcke; 
,, Heilagleiki guðs barna“ eftir E. Blume; ,, Jólagjöfin 11 , þrjár 
jólasögur; ,,Prestrinn í Skógarþorpi 1 '; ,, Heimatrúboð “. 
Seinasti ritlingrinn er sérprentan úr ,,Fríkirkjunni“, tímariti 
því, er séra Lárus Halldórsson hefir gefið út; hinir ritling- 
arnir eru af hr. S. Á. G. þýddir úr dönsku eða norsku. — 



Nokkra útbreiöslu ætti smárit þessi öll aö geta fengiö meöal 
Vestr-íslendinga, enda veröa þau sennilega öll til sölu í 
bókaverzlan hr. H. S. Bardals hér í Winnipeg. 


Nýja testamentiö meö myndum (50 alls) er nýkomiö út á 
íslenzku í Londun á Englandi. Sá, sein fyrir því útgáfu- 
fyrirtœki hefir gengizt, er hr. Fred. H. Jones, enskr maör, 
sem vinnr að útbreiöslu guös orös, hefir dvalið á Islandi í 
iirnm ár, lært íslenzka tungu og kynnt sér ástœöur fólks vors 
í trúarefnum. Þetta er handhœg vasaútgáfa af nýja testa- 
mentinu. Prentunarfrágangrinn góðr; myndirnar, sem sumar 
eru marglitar, eftir fræga listamenn; þær eru teknar úr The 
Pictorial Ncw Testament , sem Scripture Gift Mission í Lon- 
don hefir gefiö út. Texti nýja testainentis útgáfunnar íslenzku 
(brezka þiblíufélagsins) frá 1866 er notaðr nálega án breyt- 
inga. Meö myndunum í bókinni teljast uppfarættir á tveim 
spjöldum — annar af landinu helga. hinn af löndum þeim 
öllum, er Páll postuli feröaöis_t uin í kristniboöserindum. 
Þetta nýja testament ætti aö iljúga ut rneöal fólks vors hér, 
því það er mjög eigulegt og ódýrt. Þaö verör væntanlega til 
sölu hjá hr. Halldóri S. Bardal innan skamms. En verö þess 
hér getum vér ekki ákveöiö að svo stöddu. Síðar mun það, 
verða gjört almenningi kunnugt hér í blaöinu um leiö og vér 
lýsum bókinni nákværnaf. 

Eitt helzta málið, sém haft var til urnrœöu í sumar á 
sýnódus í Reykjavík, var : ,,hluttaka íslenzku kirkjunnar í 
trúboöi meðal heiöingja 11 . Séra Friörik Hallgrímsson, hinn 
væntanlegi prestr Argyle-safnaöa, flutti inngangsrœöuna; 
skýröi hann þar stuttlega frá kristniboöinu í heiöingjalönd- 
unum, og hvatti til þess, aö íslénzka kirkjan yröi sem fyist 
meö í þeirri starfsemi. lingin mótmælarödd lét til sín heyra. 
Og þriggja inanna nefud (Hallgrímr biskup Sveinsson, séra 
Jón Helgason og séra Jens Pálsson) var sett til þess aö hafa 
málið rneö höndum og greiða fyrir því innan þjóökirkjunnar 
á íslandi. _ 



S1.50. íí. s 


SAMEININGIN‘‘ kemr út mnnaðarlesa. 12 númer n mí. Sunnudatísskólablaðið ,,Kenn- ^ 
” ar inn“ fyl«ir með „Sam." í hverjum mnnuði. Ritstjóri ..Kennarans er séra N. Stein- 
grímr Þorláksson. West Selkirk. Man. ArcanRSverð beg«ja blaðanna að eins fci: . 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa ..Sam." : 704 Ross Ave.. Winnipeg. Mamtoba.Canada — 
Útgáfunefnd: * Jón Bjapnason. (ritsti.j. Friðrik.J_. B^jmann. Olafr S. Þorgkirsson. ^ 
N. Stkingrímr Þorláksson. Pétr Hjálmsson. Wilhklm H .Paulson, Halldor o. Bardal, 

Prentsimðja kögbergg.— Wimiipeu. 


91 Gisli Egilsou 





